ET 


fS. câs NEWYDD, 


1 Hunan. Fyfyrdod ar AU Mormoniaid, i 
rhai ydynt yn galw eu hunain. yn Seintiau Bydbiau 


Diweddaf, ar eu taith i ED 








Gan THOMAS! MURRAY, (Sant Pen Ffordd.) 





Pa beth yw'r twrw mawr a alywet: ? “. 
Pa beth ywelaf fi ? : 
“Fel tyrfa arfog, hardd, a melltenog; 
Neu ryw fanerog lu, 
Mor atìorchíygôl yn teithio'n wrol 
Tua'r Orllewinol wlad, 
dy Nol addewidion mawr Llyfr Mormon, be 
j _ Cant Seion a'i lleshad ; “ yL / 
Maent oli o fawr i fan, a'u gwych soniarws gŴwg, 
I gyd yn frodyr o galon gywir, i 
Yn gwadu'r 'Sgrythyrdâns <l 
A holl ehediaid y coedwigoedd. o 
A pbysg y moroedd maith, 
Yn beraidd seiniant y dymunant: 
Am lwyddiant ar eu faith; ' 
Gwellhant medd Citi Pugh, glefydau o boî yn 
Y Frech ddinystriol a'r geri farwol. 
Sy'n difa dynolryw, Udo 
Y maent yn medru gwella'r Dropsy, 
A'r Crafu drwg ei rân, MA 
Y Dwymyn Felen, y Chwydd a'r Chwaen.” 
j . A llosg yr elfen dân, 


V Gwaanti i fyddariaid î eglur glywed; 
î ì “. Ardalliweleddydd; | 
a O hen garcharau fe ddwg y Seintia“ 
r^ tk Y caeth o'u rhwymau' n rhydd ;: 
“PN Y ddyrton hefyd a'r dwymyn anwyd; nj 
SF kw: . A phob rhyw glefyd Bil y ^ 
| A'r diffyg treuliaid sy'n died h wastad X 
| A Holl. WR” Re 





FE _ ua 






Mae'r gwr a'r coesau co'd o'r diwedd wedì dod, 
Trwy nerth: Sion Dyfed a Dewi Elied UN 
Mo'r iached ag erio'd ; 

Â goddef llawer aeh Guto'r Grinder, 

A Ned y Colier baeh, 
jan waiih manwynìion a-bew gornwydion, 
Maent nawr yn ddigon iach; 
Fferweli boenau blin sy'n-dia-natur dy 
Jacheir y lloeug a'r rhai cythreulig, 
Mae'r meddyg ar ddiliun ; 
CGwellhant (aleithau a chyrn ar fodiau, 
A dafadeìïau tost, | 
A lygaid cochion, a thrw ynau gwlybion, 


A'r gwein; DD yn didosu 


ras 


y 






wynt hwy yw 
a a» “ 
Sesebel a) 


A'r hen Balzepl ïon gyut, 
Sy'n awr yn pleidio byddin. Pluto, 

Â gweddio ar y gwynt; 
wy dabrnat' 'yn ddiwâd fod gonddynt ganiatâd, 
“Trwy reol-ddi nam Joe a “Hiram, 


A ^ laam ! frâd ; 


GwŴn o fr 












el angau'n ddiogel, 


| aM ae'r grefydd yn ei gwre3. 
;vda'f Capten, 
p pDE6S.; 


Am hyny d dewch yi 
Wrth Lys frcH 
Y vr ard 
Ar; lan yte (on ? 


od 











5 


y Yn Ne i Homnla, at feibion. Scefa 
“ee llanw swyddfa” r Hŷn, 
Lle niae eu Capten o Llangollen, 


' ”.. Yn dofi'r elfen dân, 
j Yn enw Cowdry fawr a Josi, 
$ ' Yr hen brophwydi glân; 


Nl: | Daw'r Seintiau gryf a gwan o babilon i'r Ian, 
'Nol iddynt Ba cnoi tobacco, 
| Na smocio mewn un man 
FI Siarada'r brodyr mewn iaith ddieithr, 
! Trwy hyn amlygir dawn, 

“|*b Y Seintiau beunydd fel credo'r gwledydd, 
Mai hŵy 8y a'r grefydd iawn. 
dalu'r dreth? â'r degwm 'yr a 
Saints er galar yn enill gol 
Arwy. gym ryd 'ambell beih, 
Pe Enaid TU rhu y,Te a'r Coffi, 

-Y saull,a'r w. hîsk y n lwyr, 
Fe rydd cyfryngau doeth y Seinti: au 

Wir oluu yn yr hwŷr. 













' Fe rodda. Llywydd mawr y gwlodydd 

Ei rybydd i i bob rhaí, 

Wrth fyn vd n'r dyrfa fawr o Trytania 
Ff Galiffornia i! ub, 

Lle uawr mae canoedd aaeth o Gymru 
Dan rym caledi elir, 

Draw, yn ga scthion yn 'nhir yr estron, 
Mae'r geiriau 'n ddizon gwir, 

flyn eto ddaeth i'm cof am Jonny bach y gof). 

A wnaeth ddiangfa i Galiffornia, 
Ei hanes yma rof; 

Ca'dd ei aberthu ar allor diogi, 





| A'i godi gyda'r gwynt 

! 'Tua Llyn yr Halen ìi gwmni'r Capten, 
da A'i bedwar ugain punt ; 
| Yi alw wneir ar frys yn swyddog idd eu llys, 
vv A Thomas Gilbert a hen Wil Herbert, 


A Nedi Robert Physs 
A Shon J€w elly a Daf fydd tc 
A naii Robin Hoed, 


Gy 












b a 



















































4 


Â gwraig Nathaniel, un fawr eì gat. 


Am godi Daniel Good. i ah 


A chyn terfynu mi allwn enwi 
Ryw haid o'r teulu hyn. 
Sydd gyda Hiram Smith a Josi, 
Yn amgylchynu'r llyn ; 
Fe aeth rhyw Lady gynt o Gydweli, 
'Does achos enwi hon, 
'Roedd grym ei chariad at ryw Formoniad 
Yn Hanw'i llygad llon ; 
Anturïodd dros y dwr, d'ystyrodd wawd a stwr, 
_ Aeth'yn ei nhwydau ar ol y Seintiau, 
Waith gwendid garu eì gwr ; 
. Ac Ifor Ivan a Meurig Morgau, 
A rhyw heu Nathan Llwyd, 
| Fel Sian gwraig Bili aeth i'r un cwmni. 
| Er mwyn cael dofi'r nwyd ; 
welwyd llawer rhai yn gwerthu tir a thai, 
A myn'd tan ganu a gorfoleddu 
|. . Ar ol prophwydi gau, 
| Mae rhei'ny heddyw dan draed gelynion 
Yn mysg y dynion du, 
Yn dweud. yn uchel, 'Roedd caethion mat, 
Mwy tawel nag y'm ni. 


Y MORMONIAID 











